amctttmgm. 

Mánaðarrit til stuffnings kirlcju og lcristindómi íslendinga. 
gefiff út af hinú ev. lút. kirkjufélagi ísl. % Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJAllNASON. 

15. árg. WINNIPEG, JÚLÍ 1900. Nr. 5. 


Sextámla ársj>ing 

hins ev. lút. kirkjufélags íslendinga í Vestrheimi kom saman 
í kirkju Selkirk-safnaSar fimmtudaginn 21. Júní 1900 kl. 10 
árdegis. Fyrst var sunginn kirkjufundar-sálmrinn nr. 617 í 
sálmabókinni; síöan flutti séra Rúnólfr Marteinsson prédikan 
út af 1. Kor. 3, 9—13, og aö J>ví búnu var þingið sett af for- 
seta kirkjufélagsins, séra Jóni Bjarnasyni, samkvæmt hinu 
venjulega þingsetningar-formi. 

I nefnd til að veita móttöku kjörbréfum erindsreka pg 
taka á móti afsökunum frá söfnuðum þeim, er ekki kynni að 
hafa sent erindsreka, útnefndi forseti : Bjarna Jones, W. H. 
Paulson og Jón þórðarson. 

Forseti lagði fram svo hljóðandi skýrslu yfir söfnuði, 
presta og embættismenn kirkjufélagsins : 

I. Söfnuðir: —Marshall-söfnuðr, St. Páls-söfnuðr, Vestr- 
heims-söfn., Lincoln-söfn., Garðar-söfn., þingvallasöfn. (N.- 
D.), Fjallasöfn., Víkrsöfn., Hallson-söfn., Pétrssöfn., Vídal- 
ínssöfn., Grafton-söfn., Pembina-söfn, Fyrsti lút. söfnuðr í 
Winnipeg, Fríkirkju-söfn., Frelsis-söfn., Brandon-söfn., þing- 
vallanýl. -söfn., Selkirk-söfn., Víðinessöfn., Árnessöfn., Brœðra- 



66 


söfn., Fljótshlíöarsöfn., Mikleyjarsöfn., Melanktons-söfn. og 
St. Jóhannesar-söfn. 

II. Prestar og embœttismenn: séra Jón Bjarnason, forseti; 
séra Friörik J. Bergmann; séra N. Steingrímr þorláksson, 
varaforseti; séra Jónas A. Sigurðsson; séra Björn B. Jónsson, 
skrifari; séra Oddr V. Gíslason; séra Jón J. Clemens, vara- 
skrifari; séra Rúnólfr Marteinsson; Jón A. Blöndal, féhirðir. 

Fundi frestað til kl. 2 e. m. 

2. fundr, sama dag kl. 2 e. m. 

Fyrst voru sungin tvö vers af sálminum nr. 201. 

Kjörbréfanefndin lagði fram skýrslu sína. Samkvæmt 
henni áttu þessir erindsrekar sæti á kirkjuþinginu: Bjarni 
Jones og Gunnar B. Björnsson, frá St. Páls-söfnuði; Sigbjörn 
S. Hofteig, frá Vestrheims-s. ;Arngrímr Jónsson, frá Lincoln-s.; 
Stefán Eyjólfsson og dr. Móritz Halldórsson, frá Garðar-s.; 
Jóhannes Magnússon, frá þingvalla-s. (N.-D.) ; Sveinn Sölva- 
son, Tómas Halldórsson og Jósef J. Myres, frá Víkr-s.; Gunn- 
ar Jóhannsson, frá Pembina-s.; Magnús Paulson, Wilhelm H. 
Paulson, Guðmundr P. þórðarson og Ólafr S. þorgeirsson, 
frá Fyrsta lút.s. í W.peg; Björn Sig^aldason, frá Fríkirkju-s.; 
Kristján Sigmarsson, frá Frelsis-s.; Jóhannes Einarsson, frá 
þingvallanýl.-s.; Klemens Jónasson og Gestr Jóhannsson, frá 
Selkirk-s.; Eiríkr Jóhannsson, frá Víðines-s.; Helgi Asbjarnar- 
son,frá Mikleyjar-s.; Jón þórðarson, Bjarni Pétrsson og Bjarni 
Ó. Jóhannsson,frá Vídalíns-s.; Daníel Jónsson, frá Hallson-s., 
og Tryggvi Ingjaldsson, frá Pétrs-s. *). 

Afsakanir voru bornar fram frá St. Jóhannesar-söfnuði í 
Manitoba, söfnuðunum í Marshall og Grafton og Arnes-söfn. 

Skýrslan frá nefndinni var samþykkt, en jafnframt var 
nefndinni falið, að halda áfram starfi sínu, að því er snerti 
ókomna erindsreka. 

þá rituðu allir prestar og erindsrekar undir hina venju- 
legu játning, svo hljóðandi: 

*) Síðar á þingiim bœttust við þessir erindsrekar : Bjarni Marteins- 
son, frá Brœðrasöfnuði, og Gunnlaugr E. Gunnlaugsson, frá Brandon- 
söfnuði, eins og síðar segir frá; enn fremr Benedikt Frímannsson, frá 
Giroli-söfnuði, eftir að innganga þess safnaðar bafði samþykkt verið. 



&7 


„Vér undirritaðir, prestar og kirkjuþingsmenn, endrtökum hér með 
hina lútersku trúarjátning-safnaða vorra, er vér sem meðlimir hinnar 
lútersku kirkju höfum áðr gjört, og skuldbindum oss hátíðlega til að 
starfa á þessu þingi og heima í söfnuðum vorum að þeim málum, sem 
hér verða samþykkt, samkvæmt grundvallarlögum kirkjufélagsins og 
tilgangi þeirra.“ 

Eftir tillögu Klemens Jónassonar var nú vikiS frá dag- 
skrá og tekin fyrir beiöni Gimli-safnaöar um inntöku í kirkju- 
félagið. Stutt og samþykkt. 

Séra Rúnólfr Marteinsson las þá upp og lagöi fram um- 
sókn frá Gimli-söfnuði urn inngöngu, svo og grundvallarlög 
þess safnaðar. 

þingiö veitti Benedikt Frímannssyni, kjörnum erindsreka 
frá Gimli-söfnuði, meö atkvæöum leyfi að tala í málinu. 

Eftir stuttar umrœöur bar Bjarni Jones fram tillögu, sem 
studd var af Sigbirni S. Hofteig, um þaö, að Gimli-söfnuði 
væri veitt innganga í kirkjufélagiö, og var sú tillaga samþykkt 
mótmælalaust. 

Eftir tillögu frá séra Jónasi A. Sigurðssyni var Sigurði 
Sölvasyni frá Pétrssöfnuöi veitt málfrelsi á þinginu; sömuleiöis 
Jóni Sigurössyni frá Lincoln-söfn. eftir tillögu séra Björns B. 
Jónssonar; og enn fremr Jóhannesi S. Björnssyni frá J»ing- 
vallasp.fn. eftir tillögu séra P'riðriks J. Bergmanns. 

Kjörbréfa-nefndin skýrði frá, að Benedikt Frímannsson 
hefði lagt fram skýrteini um lögmæta kosning sína sem erinds- 
reki Gimli-safnaðar. 

J)ingið samþykkti enn fremr að veita málfrelsi þeim hús- 
frú þorbjörgu Paulson og Birni Sigvaldasyni frá Gimli-söfn- 
uði og Sigrjóni Sigmarssyni frá Frelsissöfnuði. 

Kjörbréfa-nefndin skýrði frá, aö til þings væri kominn 
Bjarni Marteinsson, erindsreki frá Brœðrasöfnuði, og að hann 
hefði lagt fram vottorð um löglega kosning sína. 

þar næst las forseti, séra Jón Bjarnason, ársskýrslu sína, 
þannig hljóðandi: 

Ársskýrsla forseta. 

Á kirkjuþingi í fyrra var St. Jóhannesar-söfnuði í Pipe- 
stone-byggð hér í Manitoba veitt innganga f kirkjufélagið. 



6 & 


Áör voru 25 söfnuðir í kirkjufclaginu. Alls eru því söfnuðir 
félagsins nú 26, eins og safnaðaskráin, sem þegar hefir verið 
lögð fram, sýnir. 

En nú koma umsóknir um inngöngu í kirkjufélagið frá 
sex söfnuðum, þeim, er nú skal greina: Lúterssöfnuði í 
Eoseau-byggð í Minnesota, Guðbrandssöfnuði í Skálholts- 
sveit í Manitoba, Alberta-söfnuði í Alberta, Gimli-söfnuði í 
Nýja íslandi, Breiðuvíkrsöfnuði í sömu byggð, og St. Jóhann- 
esar-söfnuði—öðrum — í Fjallabyggðinni í Norðr-Dakota. Ef 
kirkjuþing þetta veitir beiðendum þessum öllum inngöngu, 
eins og það væntanlega gjörir, verðr tala safnaðanna í 
kirkjufélaginu þannig 32. 

Prestar kirkjufélagsins eru hinir sömu — 8 — eins og í 
fyrra. Enginn nýr hefir síðan bœtzt við. Við séra Friðrik 
J. Bergmann lögðum á stað til íslandsferðar í fyrra í Maí, 
eins og yðr öllum mun kunnugt, og komum aftr úr þeirri 'ferð 
í Október. Séra Rúnólfr Marteinsson, sem þjónaði Fyrsta 
lút. söfn. í Winnipeg meðan eg var burtu, var samkvæmt 
vilja síðasta kirkjuþings undir eins og því starfi hans var lokið 
ráðinn sem missíónarpreslr fyrir kirkjufélagið. Og hefir hann 
á þann hátt beinlínis verið í þjónustu þess síðan. Séra N. 
Steingrímr Jtorláksson, sem um nokkur undanfarin ár hefir 
átt heima í Park River í Norðr-Dakota og þjónað þar norsk- 
um söfnuðum, fékk prestsköllun frá söfnuðinum íslenzka hér í 
Selkirk þegar í haust, og er nú, snemma í þessum mánuði, al- 
fluttr hingað og setztr hér að. Áðr hefir hann ferðazt hingað 
nokkrum sinnum og dvalið hér hjá söfnuðinum um hríð í 
hverri ferð. Er oss það víst öllum stór-mikið fagnaðarefni að 
hafa á þennan hátt aftr fengið hann algjörlega til samvinnu 
með oss að kristilegri uppbygging þjóðflokks vors. Hinir 
prestarnir allir eru þar sem þeir voru áðr. En séra Jón J. 
Clemens var burtu frá söfnuðum sínum í Argyle-byggð mán- 
aðartíma í vetr með samþykki þeirra á ferð suör í Bandaríkj- 
um. Og séra BjörnJB- Jónsson sömuleiðis burtu frá sínum 
söfnuðum í Minnesota hér nyrðra, í Winnipeg, hálfsmánaðar- 
tíma eða rúmlega það til þess að vinna fyrir skólamál kirkju- 
félagsins. 



69 


AS missíónarverki hefir af hálfu kirkjufélagsins all-mikiS 
veriS unniS á þessu ári, meira en nokkurn tíma áðr. Og 
hefir sú starfsemi borið gleSilega mikinn ávöxt, sem sýnir sig 
í því, aS svo margir söfnuSir sœkja nú um inngöngu í kirkju- 
félagið. ASal-starfsmaSrinn aö þessu verki hefir séra Rúnólfr 
Marteinsson eðlilega veriS.—Fyrstu missíónarferSina fór hann 
til Nýja íslands að áliSnum OktóbermánuSi. Hann fór um 
allan þann hluta hyggðarlagsins, er á meginlandi liggr, prédik- 
aSi J?ar á ýmsum stöðum og vann önnur prestsverk. Kom 
hann aftr úr þeirri ferS seint í Nóvember. ASra ferS þangaS 
fór hann í Febrúar og kom þá í Mikley, en þó tók þessi ferS 
hans skemmri tíma en hin fyrri. Auk hinna tveggja nýju 
safnaSa í Nýja íslandi, sem nú sœkja um inngöngu í kirkju- 
félagiS, var sá árangr af þessum missíónarferSum, aS þrír 
gamlir söfnuSir, sem í orSi kveSnu höfSu veriS þar, félagi 
voru tilheyrandi, en í seinni tíS legiS í algjöru dái, voru endr- 
reistir. Nöfn þeirra eru: VíSinessöfnuSr, Árnessöfnuðr og 
FljótshlíSarsöfnuSr, sem nú er farinn aS kalla sig Geysis- 
söfnuS. Og nú hafa þessir þrír endrreistu söfnuðir ásamt 
hinum tveim nýju, er inngöngu beiSast í kirkjufélagið, sent 
séra Rúnólfi prestsköllun, sem hann hefir þegar tekiS, þó upp 
á þaS, aS koma ekki til þeirra sem fastr prestr fyrr en meS 
næsta nýári.—Til IslendingabyggSarinnar vestr í Alberta fór 
hann missíónarferð seint í Desember og dvaldi þar fram í 
Febrúar. Út af starfsemi hans í þeirri byggS myndaðist Al- 
berta-söfnuðrinn, sem er einn hinna nýju safnaða, er nú leita 
inngöngu í félag vort. Á leiðinni vestr prédikaði séra Rúnólfr 
í kirkju Brandon-safnaSar og á leiðinni tilbaka í Calgary fyrir 
smáhópi íslendinga, er þar býr. — Álftavatns-nýlendu og 
Grunnavatns-nýlendu í Manitoba heimsótti hann seint f Marz- 
mán., en gat að eins mjög stuttan tíma dvaliS þar í þaS sinni, 
því hann var ráðinn til safnaðarins í þingvallanýlendu í Assini- 
boia frá i. Apríl um tveggja mánaða tíma í bráö. Og þar 
dvaldi hann hinn ákveðna tíma. þó fékk hann tœkifœri til 
þess snöggvast, meðan hann haföi aösetr í þingvallanýlendu, 
að bregSa sér ? missíónarerindum langt þaðan vestr í land, til 
ýmsra staöa, þar sem nokkrir íslendingar búa, Saltcoats, 



;o 


Yorkton, White Sand Rivcr og Foam Lake, og prédikaði 
hann á tveimr af þessum stöðum.—Síðan í byrjan Júnímán- 
aðar hefir hann dvalið í- Winnipeg og þjónað TjaldbúðarsÖfn- 
uði, og er svo um samið af vorri hálfu, að kirkjufélagið sjái 
um laun hans fyrir þjónustustarf hans þar þennan tíma. En 
þar á móti borgar þingvallanýlendu-söfnuðr séra Rúnólfi fyrir 
þá þjónustu, er hann veitir því fólki.—Um missíónarstarfsemi 
séra Rúnólfs allt til þess tíma, er hann fór til þingvalla- 
nýlendu, eru nákvæmar skýrslur frá honum prentaðar í ,,Sam- 
einingunni". 

það missíónarverk, sem hinum prestunum í kirkjufélag- 
inu var falið á hendr á sfðasta kirkjuþingi, héfir, að því, er 
eg bezt veit, verið unnið eins og fyrir var lagt, og þó nokkuð 
meira verið gjört í þá átt af sumum en þá kom til orða. 

Séra Jón J. Clemens ferðaðist í haust — seint í Septem- 
ber og snemma í Október—■ til þingvalla-nýlendu og Lög- 
bergs-byggðar, Vatnsdals-byggðar(Qu’Appelle), Laufásbyggð- 
ar (Pipestone) og Brandon, og prédikaði á öllum þessum stöð- 
um. Skýrsla um þessa missíónarferð frá honum sjálfum er 
í ,,Sam. “ (xiv, io). Aðra slíka ferð fór hann til hinna 
tveggja síðastnefndu íslendinga-stöðva nú rétt á undan þessu 
kirkjuþingi. I vetr, þegar hann brá sér suðr í Bandaríki, 
prédikaði hann fyrir íslendingum í Chicago. 

Séra Jónas A. Sigurðsson heimsótti Melanktons-söfnuð í 
Mouse River-byggð *í Norðr-Dakota í Júlímánuði í fyrra, og 
svo aftr á síðastliðnu vori seint í Apríl. í Ágúst ferðaðist 
hann til Roseau-byggðar nyrzt í Minnesota, en það íslenzka 
landnám hefir nú fóerzt út norðr fyrir landamærin, inn í Can- 
ada. Sá varð meðal annars árangr af þeirri ferð, að þar 
myndaðist Lúterssöfnuðr, einn hinna nýju safnaða, er nú 
leitar inngöngu í kirkjufélagið. Fjórðu missíónarferðina fór 
séra Jónas snemma í Apríl til nýbyggðarinnar íslenzku í Mani- 
toba syðst, í nánd við bœinn Morden, með þeim árangri, að 
þar var söfnuðr myndaðr— : Guðbrandssöfnuðr.— Frá þremr 
af þessum ferðum hefir séra Jónas rœkilega skýrt í ,,Sam. “ 
(xiv, 7 og xv, 3). 

Séra Oddr V. Gíslason hefir samkvæmt skýrslu frá hon- 



um til skrifara kirkjufélagsins, auk ferSa um Nýja ísland, á 
síöastliönu sumri farið í missíónarerindum til íslendinga viö 
Swan River og Winnipegosis, á vestrströnd Manitoba-vatns 
og við Narrows. Og þótt ekki sé þess getiö í þeirri skýrslu, 
þá er mér kunnugt, aö hann hefir einnig heimsótt íslendinga 
í Keewatin. 

Séra Björn B. Jónsson hefir, eins og til var ætlazt, heim- 
sótt íslendinga í Duluth, Chicago og Watertown. 

Séra Friðrik J. Bergmann feröaöist í Maí til íslendinga 
þeirra, er í seinni tíð hafa setzt að í Cavalier county vestan- 
verðu (N.-D.), og leiddi sú ferð hans til þess, að þar myndað- 
ist St. Jóhannesar-söfnuðr, sá er áðr var nefndr. 

Samkvæmt ályktan síðasta kirkjuþings sendi skrifari 
kirkjufélagsins — mjög skömmu eftir þinglok—séra Stefáni 
Pálssyni prestsköllun í félagsins nafni upp á kjör þau, er 
þingið tiltók. En sú köllun varð árangrslaus. Skrifari 
skýrir væntanlega þessu kirkjuþingi frá svari séra Stefáns. 

Á síðastliðnu vori ritaði eg bréf til dr. Jacobs, forstöðu- 
manns prestaskólans lúterska í Philadelphia, til þess að einu 
leyti að láta hann vita, að vér hefðum fegnir viljað fá séra 
Stefán, sem í fyrra útskrifaðist frá þeim skóla, til þess að 
vinna hér vestra fyrir kirkjufélag vort, og í annan stað til þess 
að vita, hvort hann vildi ekki gjöra sto vel að styðja að því, 
að Gunnlaugr Jónsson, annar ungr íslendingr héðan að vest- 
an, sem nú stundar þar guðfrœðisnám, heimsœkti oss á þessu 
sumri til þess svo framvegis að gjörast hér kirkjulegr starfs- 
maðr. Eg hafði nefnilega fengið að vita, að dr. Jacobs hefði 
það fyrir satt, að vér hefðum í fyrra ekki neitt þurft á séra 
Stefáni að halda. þann misskilning vildi eg leiðrétta, en 
jafnframt, ef unnt væri, koma í veg fyrir það, að vér misstum 
af Gunnlaugi á sama hátt og vér höfum nú misst af séra Stef- 
áni. Dr. Jacobs tók vel undir bréf mitt, og fékk eg því von 
um, að Gunnlaugr yrði til vor fáanlegr. I samráði við skrif- 
ara og féhirði kirkjufélagsins og aðra fleiri sendi eg honum því 
áskoran um að koma hingað vestr og vinna hjá oss að kirkju- 
legu starfi um sumarmánuðina upp á ákveðin laun og borgun 
fyrir ferðakostnað. En hann hefir enn þá ekki svarað þeirri 



áskoran einu oröi.*) Svo von sú, er vér ýmsir gjörSum oss um 
aS ná í hann, sýnist orSin aö engu. Er slæmt til þess aö 
vita, að vér, sem þörfnumst nú svo mjög fleiri kirkjulegra 
starfsmanna, skulum þannig missa frá oss einn eftir annan af 
hinum ungu mönnum, er frá oss hafa út gengiö til þess að 
undirbúa sig til prestskapar—meðal landa sinna, eftir því, er 
upphaflega var til ætlazt. Ef til vill er ]?etta ,,ódugnaöi vor- 
um“ aö kenna aö einhverju leyti, eins og ályktað var á síð- 
asta kirkjuþingi. En því verra er það þá fyrir oss. 

Bréfið til dr. Jacobs ásarnt svari hans, svo og tilboðið, 
sem eg sendi Gunnlaugi Jónssyni í kirkjufélagsins nafni, skal 
eg hve nær sem menn vilja leggja fram hér á þinginu. 

Eins og til var ráðið á síðasta kirkjuþingi ferðaðist séra 
N. Steingrímr þorláksson sem fraternal delcgate frá oss til 
stórþings þess, er General Council-me.nn héldu í haust í Chi- 
cago hinn 28. September og næstu daga. Og var séra Björn 
B. Jónsson, sem kjörinn var varamaðr hans, með honum í 
þeirri sendiför. J)ér hafið líklega allir lesið ritgjörð eftir séra 
Steingrím í ,,Sam. “ (XIV, 11 og 12, og XV, 1), langa og 
vandaða, um þessa ferð þeirra. En annars skýra þeir væntan- 
lega frekar frá ferð sinni hér á þinginu. 

Að því, er snertir inngöngu kirkjufélags vors í General 
Council , þá skilst mér þó, að áhuginn á því máli sé nú engu 
meiri vor á meðal en í fyrra. Nefndin, sem í því var sett á 
síðasta kirkjuþingi, réð meðal annars til ]?ess, að grundvallar- 
lög og aukalög General Councils væri þýdd og prentuð í 
,,Sam. “, og þetta var samþykkt af þinginu. En enginn hefir 
sent blaðinu lögin þýdd, og finnst mér það benda til þess, að 
fremr lítil áherzla hafi verið lögð á þá ályktan af kirkjuþings- 
mönnum,líka af nefndarmönnunum. Líklega hefði eg þó sjálfr 
snúið lögunum á íslenzku og sett þau svo í blaðiö, ef ályktan- 
in hefði ekki farið fram hjá mér þangað til of seint var orðið 
fyrir þetta kirkjuþing. Annars eru ,, Meginreglur General 
Councils með tilliti til trúar og kirkjustjórnar “ fyrir löngu 

*) Scinna, moðan stóð á kirkjuþinsrinu. fékk forscti skriflogt 
svar uppá áskoran þessa, en í þá átt, að Gunnlausrr Jönsson gæti ekki 
komið, Og var þá tafarlaust skýrt frá því svari á þinginu. 



73 


þýddar>á ísl.enzk.u og komnar út í ,,Sam. “ (XI, 3), og ]?aS er 
einmitt aöalairföiö í grundvallarlögum þess kirkjufélags, sem 
almenningi í söfnuöum vorum ætti aö geta dugað í bráð. I 
ársskýrslu forseta í fy-rra var skýrt tekið fram, hvað helzt 
kynni að mæla á móti því, að vér leituðum inngöngu í Gene- 
ral Council. En svö þykir mér líka ekkert undarlegt, þótt 
menn hiki sér nú held'r meir en áðr í þessu máli út af því,sem 
komið hefir fyrir með hina tvo íslenzku guðfrœðinga, er áör 
hafa verið nefndir. Og eg fyrir mitt leyti þori meö engu móti 
að ráöa til inngöngu nú þegar. 

Samtalsfundir út af kristilegum trúmálum hafa á árinu 
verið haldnir á 11 stöðum. I kirkju Víkrsafnaðr var slíkt 
fundarhald 27. Nóv., í kirkju Vídalínssafnaðar 28. s. m., í 
kirkju Hallson-safnaðar 29., í kirkju Garðar-safnaðar 30. Á 
j?eim fundum öllum var rœtt um aftrhvarjiS og sex af prestum 
kirkjufélagsins þar viöstaddir. Dagana 4.—7. Des. voru sam- 
talsfundir í kirkjum Vestrheimssafnaðar, Lincoln-safnaðar, 
St. Páls-safnaðar og Marshall-safnaðar. Á tveim þeirra funda 
var rœtt um samband kristinna manna eða samfclag heilagra, 
en á hinum tveim um skírnarsáttmálann. jirír prestar á þeim 
fundum öllum. Hér í kirkju Selkirk-safnaðar var á fundi 31. 
Jan. rœtt um kristilegt barna-uppeldi , en á þeim fundi voru 
að eins tveir prestar. í Fyrstu lút. kirkju í Winnipeg var 
samtalsfundr 2. Febr. Umrœðuefni þar bœnin. prír prestar 
þar viðstaddir. 6. Febr. höfðu söfnuðurnir í Argyle samtals- 
fund í kirkju sinni meö fjórum prestum, og var þar rœtt um 
aftrhvarfiS. Fundir þessir voru nokkuð misjafnt sóttir. Hlut- 
taka leikmanna í umrœðunum ekki svo mikil sem óskanda 
hefði verið. En vafalaust hafa þessir fundir verið safnaðar- 
fólki til talsverðrar uppbyggingar.og allsstaðar hafa þeir mælzt 
vel fyrir. 

Skólamálinu hefir lítið þokað áfram á þessu ári, en eftir 
því, sem um það var búið á síðasta kirkjuþingi, var nálega að 
því vísu að ganga, að árið þetta, sem síðan er liðið, myndi að 
því, er það snertir, verða biðarár. Skólamálsnefndin hefir, 
og það víst með réttu, talið sig vanta heimild til að eiga neitt 
við fjársöfnun meðal íslendinga. En þannig má með engu 



móti framvegis binda hendr þcirra, er kosnir verða til að 
standa fyrir því stór-þýðingarmikla máli. Hér eftir verðr 
kappsamlega að vinna að því, að safna fé í skólasjóð í öllum 
söfnuðum vorum, án alls tillits til þess, hvar hinum fyrirhug- 
aða skóla kann á endanum að verða ákveöinn staðr. Eftir 
tilraunina, sem skólanefndin gjörði í vetr, til þess að leita 
stuönings hjá efnuðum mönnum af annarra þjóða fólki í Winni- 
peg, er sönnun komin fram fyrir því, að þaðan er lítil eða eng- 
in hjálparvon Og að vér íslendingar hljótum þvíaöallega í máli 
þessu—fyrst um sinn að minnsta kosti — að spila upp á vorar 
eigin spýtur. Annars gjörir skólanefndin sjálf þinginu grein 
fyrir starfi sínu og leggr skriflega fram nákvæma skýrslu skóla- 
sjóðnum viðvíkjandi. Gott er til þess að vita, að mjög vel og 
vandlega hefir af nefndinni verið búið um fé það allt, erskóla- 
sjóði tilheyrir. 

Meðan stóð á kirkjuþingi f fyrra voru tvær kirkjur vígðar 
af séra N. Steingrími þorlákssyni, varaforseta kirkjufélagsins, 
með aðstoð hinna prestanna, sem sátu á því þingi: kirkja 
Pétrssafnaðar og kirkja Hallson-safnaðar (þar sem þingið var 
haldið), báðar sunnudaginn 29. Júní. Með aðstoð þeirra séra 
Friöriks J. Bergmanns og séra Björns B. Jónssonar vígði eg 
sunnudaginn 3. Des. hina nýju kirkju Lincoln-safnaðar. Og 
nú næstkomanda sunnudag, meðan þetta kirkjuþing stendr 
yfir, verðr væntanlega vígð hin endrreista kirkja safnaðarins 
hér í Selkirk, þar sem vér nú erum saman komnir. 

Um bandalög þau, sem þegar eru komin á fót í söfnuðum 
kirkjufélagins, og um sunnudagsskóla vora þarf eg ekkert að 
segja nú fyrir þá sök, að f sambandi við þetta kirkjuþing ?, 
samkvæmt því, sem áðr er ályktað, að halda sérstaka fundi út 
af hvorritveggja þeirri kirkjulegu starfsemi. 

Nefndin, sem í fyrra var kosin til þess að undirbúa út- 
gáfu nýrrar sálmabókar, hefir frá engum framkvæmdum að 
segja enn sem komið er; enda mun naumast hafa verið búizt 
við því, að hún gæti neitt verulegt gjört á þessu ári. Hér er 
líka um það mál að rœða, sem að skaðlausu virðist mega bíða 
enn um hríð. Væntanlega verðr því þó eitthvað hreyft hér á 
þinginu, og mun þá nefnd þessi frekar láta til sín heyra. 



75 


,,Sameiningin“, hiö .upphaflega málgagn kirkjufélagsins, 
heldr áfram aö koma út eins og áör, svo og ,,Kennarinn“, 
sem gefinn hefir veriö út sunnudagsskólamálinu til stuðnings, 
og enn fremr ársrit prestanna ,,Aldamót“. En rit þessi hafa 
öll miklu minni útbreiðslu en óskanda væri, og sumir eru farn- 
ir að hafa það fyrir satt, að þau sé hvert öðru í vegi. Ef til 
vill gæti virzt ráðlegt, að sameina þau öll í eitt einasta tímarit, 
sem þá væntanlega yrði keypt og lesið af langtum fleiri en 
nokkurt einstakt þeirra getr orðið,eftir reynslu þeirri að dœma, 
sem vér höfum haft í liðinni tíð. Ymsir hængir eru þó á því, 
að gjörlegt sé að sameina rit þessi. Og vil eg því ekki gjöra 
það að beinni tillögu. En að því,er snertir ,,Sameininguna“, 
sem er hið eina af tímaritum þessum, er beinlínis er haldið 
úti í kirkjufélagsins nafni, þá er það ómynd, að hagr þess blaðs 
skuli ekki enn—eftir fjórtán ár — standa betr en svo, að það 
að eins með hörkubrögðum getr borgað prentunarkostnað 
sinn. það, sem þar er að, er þó sannarlega ekki að kenna 
féhirði blaðsins, sem hefir gjört sér far um að hlynna að því 
með öllu hugsanlegu móti. 

Reformazíónarinnar lútersku hefir á seinni árum, sam- 
kvæmt bendingum kirkjuþinganna, víða f söfnuðum vorum 
verið minnzt með sérstökum hátíðaguðsþjónustum, og þeim 
samfara dálítil offr missíónarmáli kirkjufélagsins til stuðnings. 
Féhirðir gjörir í ársskýrslu sinni grein fyrir fé því, er inn hefir 
komið úr ýmsum áttum sem ávöxtr af þessum sérstöku guðs- 
J’jónustum. 

Bókasafn kirkjufélagsins er enn eins og áðr samkvæmt 
ráðstöfun skólamálsnefndarinnar í mínum vörzlum. Á J?essu 
ári hefir því nálega ekkert gefizt af bókum, og auðvitað ekki 
heldr neitt verið keypt, þar sem alls ekkert fé hefir til þess 
verið veitt. Eg vildi nú leggja það til, að veitt yrði á kirkju- 
}?ingi úr félagssjóði ofr lítil fjárupphæð í þessu skyni eða þá 
til bókbands, — svo sem 20 dollars til að byrja með. Bóka- 
eignin er votryggð fyrir eldi og hefir verið þessi síðustu ár. 

I fyrra hafði gleymzt á kirkjuþingi að veita séra Oddi V. 
Gíslasyni fyrirhugaða þóknan fyrir missíónarstarf á árinu næsta 
á undan. Upp á væntanlegt samþykki kirkjuþings ávísaði svo 



;6 


varaforseti skömmu síöar 25 doll. til útborgunar úr félagssjóöi 
í þessu skyni. En fyrir missíónarstarf, er unniö hefir verið á 
þessu ári, hefir alls ekkert veriö borgaö nema hin ákveönu 
laun séra Rúnólfs Marteinssonar. Á hinn bóginn hefirnokkurt 
fé komið inn til kirkjufélagsins úr hinum ýmsu byggöum, sem 
hann í missíónarerindum hefir heimsótt á árinu. I þetta skifti 
má kirkjuþingið ekki gleyma því að veita séra Oddi einhverja 
þóknan fyrir starf hans, þaö því síör sem tekjur "nans hafa 
vafalaust á þessu ári farið minnkandi og heilsa hans er ekki 
eins sterk nú og áðr. 

það, sem vangjört er af mér fyrir kirkjufélagið, bið eg 
yðr alla að fyrirgefa. En þá ríkulegu blessan, sem streymt 
hefir inn í kirkju vora á þessu ári frá góðum guði, þrátt fyrir 
allan vorn ófullkomleik og syndsamlega vesaldóm, er oss öll- 
um með hrœrðum hjörtum skylt að þakka í nafni frelsara vors 
Jesú Krists. 


í nefnd til að íhuga ársskýrslu forseta voru kosnir : séra 
Friðrik J. Bergmann og séra Björn B. Jónsson; og samkvæmt 
tillögu frá séra Jóni J. Clemens var sömu nefnd falið á hendr 
að veita málum viðtöku og raöa þeim á dagskrá. 

Séra Björn B. Jónsson, skrifari, skýrði frá, aö hann hefði 
samkvæmt fyrirmælum síðasta kirkjuþings látið prenta 300 
eintök af lögum kirkjufélagsins; sömuleiðis hefði hann sam- 
kvæmt skipan þingsins í fyrra keypt eitt eintak af ,,Robert’s 
Rules of Order“ handa kirkjufélaginu. Enn fremr skýrði 
hann frá, að hann hefði samkvæmt því, sem honum var falið, 
sent séra Stefáni Pálssyni köllunarbréf í nafni kirkjufélagsins, 
og væri svar séra Stefáns við höndina, ef menn vildi heyra ; 
en efni þess væri það, að hann (séra Stefán) sæi sér ekki fœrt 
að sinni að verða við ósk kirkjufélagsins. Bréf hans væri 
mjög bróðurlegt og lýsti hlýjum hug til kirkjufélagsins.—Skrif- 
arinn gat þess, að hann gæti ekki að svo stöddu lagt fram 
skýrsluna um fólkstal, sunnudagsskólahald, eignir o. s. frv., 
sökum þess, að skýrslur frá nokkrum söfnuðunum hefði borizt 
sér svo seint, 



77 


þingiS samþykkti, aS skýrsla skrifarans væri látin bíSa 
þangaS til áframhald af henni kœmi. 

þá var gengiS aS kosning embœttismanna fyrir næsta ár, 
og var niSrstaSan sú, aS séra Jón Bjarnason var kosinn for- 
seti í einu hljóöi, séra Björn B. Jónsson skrifari, Jón A. Blön- 
nal féhirSir. Varaforseti var kosinn séra N. Steingríinr þor- 
láksson, varaskrifari séra Jón J. Clemens, varaféhirSir Ólafr 
S. þorgeirsson. 

Séra Jón Bjarnason þakkaSi þinginu fyrir traust þaS og 
virSing þá, er þaS sýndi honum með kosningunni. Talaði séra 
Jón mörg hlý og uppörvandi orS til þingmanna. 

Helgi Ásbjarnarson flutti forseta og þingi hlý ávarpsorS 
frá Mikleyjar-söfnuSi. 

Tillaga var borin fram af séra Jóni J. Clemens og studd 
af Gesti Jóhannssyni um aS skrifara væri faliS á hendr, aS 
annast bókan fundargjörninganna og útgáfu þeirra á prenti. 

Klemens Jónasson lagSi til.að þetta væri látið bíSa þang- 
aS til búið væri aS ákveSa, hvernig fundargjörningr skyldi bók- 
aSr. Samþykkt. 

Séra Jón J. Clemens lagSi til,að umrœSur væri ekki bók- 
aðar nema að því leytþsem nauðsynlegt væri til þess aS gjöra 
rekstr málanna Ijósan. Samþykkt. 

Magnús Paulson bar fram þá breytingartillögu við frum- 
tillöguna frá séra Jóni J. Clemens um prentan fundargjörning- 
anna, að gjörSabókin væri birt í ,,Sameiningunni“. Séra 
Jónas A. Sigurðsson studdi. Samþykkt. 

þriðji fundr, sama dag kl. 8 e. m. 

Fyrst voru sungin nokkur vers af sálminum nr. 398. 

Varaforseti stýrði fundinum, en séra Jón Bjarnason flutti 
fymrlestr , er auglýstr hafði veriS á næsta fundi á undan. Um- 
talsefniS í fyrirlestrinum var 

mótsagnir. 

Fundarstjóri þakkaSi síðan fyrirlesaranum fyrir það erindi 
með nokkrum orðum; var svo sungiö nr. 540 og fundi slitiö. 



78 


4- fundr, 22. Júníkl. 9 f. m. 

Sunginn var sálmrinn nr. 507. Séra Friðrik J. Bergmann 
las 12. kap. í Hebreabréfinu og fiutti bœn. 

Allir á fundi nema féhirSir, Jón Blöndal (ókominn). 

Gjöröabók frá 1., 2. og 3. fundi lesin upp og samþykkt. 

Séra Jón J. Clemens bar fram svo látandi tillögu : ,,A8 
gjöröabók kirkjuþingsins sé útgefin í Júlí-númeri eða Ágúst- 
númeri ,,Sam. “ og aö útgáfunefnd ,,Sam. “ sé borgaðr úr 
kirkjufélags-sjóöi sá aukakostnaör, sem þessi samþykkt hefir 
í för meö sér. “ G. B. Björnsson studdi. En samkvæmt til- 
lögu frá séra Birni B. Jónssyni var málinu frestað til óákveö- 
ins tíma. 

Séra F. J. Bergmann lagöi fram álit nefndarinnar, sem 
sett var til aö íhuga ársskýrslu forseta og raöa málum á dag- 
skrá, svo hljóðanda: 

Út af ársskýrslu forseta, sem vér vorum kosnir í nefnd til að yfir- 
fara, leyfum vér oss að leggja fram svo látanda álit: 

Fyrst af öllu viljum vér þakka drottni vorum, sem á náðarsamlegan 
hátt hefir verndað og leitt hið litla kirkjufélag vort á umliðnu ári og 
hlessað hina veiku viðleitni vora langt um fram það, er vér áttum 
skilið. 

Vér þökkum einnig forseta og varaforseta kirkjufélagsins fyrir hina 
ötulu og þýðingarmiklu starfsemi þeirra í þarfir kirkjufélags vors á 
liðnu ári. 

Vér lýsum yfir ánœgju vorri yfir því, að svo margir nýir söfnuðir 
hafa myndazt á árinu, sem beiðzt hafa inntöku í kirkjufélag vort. Vér 
þökkum séra Búnólfi Marteinssyni, missíönarpresti kirkjufélagsins á 
umliðnu ári, fyrir þann dugnað og þá sjálfsafneitan, sem hann hefir sýnt 
í starfi sínu, og álítum, að kirkjufélag vort hafi mikla ástœðu tii að 
fagna yfir árangrinum. 

Vér leyfum oss að mæla með því, að samtalsfundir verði haldnir 
framvegis í söfnuðum kii-kjufélagsins og að við þá verði lögð meiri og 
meiri rœkt af prestum og leikmönnum. 

Sömuleið's vonum vér, að 'reformazíónarinnar verði framvegis 
minnzt í söfnuðum vorum og að samskot verði við það tœkifœri tekin 
hvervetna í kirkjunni, sem gangi í missíónarsjóð kirkjufélags vors, eins 
og víðast hefir átt sér stað að undanförnu. 

Þau mál, sem vér ráðum til að sett verði á dagskrá þingsins, eru 
þessi: 

1. Umsökn nýrra safnaða um inngöngu. 

‘2. Missiönarmál. 

3. Kirkjufélagið og General Council. 

4. Skólamálið. 



70 


5. Sálmabókarútgáfa. 

6 ,,Sameiningin' 1 . 

7. Sunnudagsskólamál. 

8. Bókasafn skólans fyrirhugaöa. 

9. Ályktanir út af kristnitöku íslendinga fyrir 900 árum. 

Á kirkjuþingi, 21. Júní 1900. 

F. J. Beiigmann, Bjökn B. Jónsson. 

Nefndarálitiö samþykkt. 

Fyrsta mál á dagskrá, málið um inngöngu nýrra safnaða, 
var þá tekið fyrir. Skrifari las upp bréf frá St. Jóhannesar- 
söfn. (N.-D.), Guðbrandssöfn., Lúterssöfn. og Alberta-söfn. 
þess efnis, að þeir óska að gjörast meðlimir kirkjufélagsins. 

Séra Jónas A. Sigurðsson lagði til, að málinu væri vísað 
til nefndar, er íhuga skyldi lög og umsókn safnaðanna. Til- 
lagan studd og samþykkt. 

Forseti kvaddi í þessa nefnd þá séra Jón J. Clemens, 
Svein Sölvason og Sigbjörn S. Hofteig. 

Skólamálið. 

Magnús Paulson lagði fram svo hljóðanda álit og skýrslu 
skólanefndarinnar: 

Séra Jón Bjarnason, 

forseti hins ev. lút. kirkjufélags íslendinga í Vestrheimi, 

á kirkjuþingi í Selkirk, Manitoba. 

Háttvirti herra forseti! 

Vór undirskrifaðir, er kosnir vorum á kirkjuþingi að Hallson í 
Nordr-Dakota í Júnímán. 1899 sem stjórnarnefnd (Board of Directors) 
hins fyrirhugaða lærða skóla (Academy) kirkjufélagsins, leyfum oss 
hér með að leggja fram eftirfylgjandi skýrslu yfir stai-f vort. fjárhag 
skólasjóðsins o. s. frv., frá því á síðasta kirkjuþingi til þessa dags: 

Stjórnarnefndin hafði fund með sér í Winnipeg hinn 11. Júlí 1899, 
til þess að ráðstafa ýmsum málefnum skólasjóðsins, rœða um skóla- 
stofnanina, o. s. frv. Og svo hafði hún aftr fund í Winnipeg hinn 1. 
Febrúar og 15. Júni 1900 í sama skyni. 

Með sérstakri samþykkt veitti síðasta kirkjuþing(að Hallson) stjórn- 
arnefndinni vald til að ráða þvi, hvaða skilyrði væri sett fyrir því, að 
hinum fyrirhugaða skóla (Academy) væri ákveðið heimili í Winnipeg. 
eða annarsstaðar, og leyfði nefndinni að leita eftir styrk handa skólan- 
um, ályveða honum heimili og gjöra fieiri ráðstafanir viðvíkjandi stofn- 
an skólans, ef henni sýndist. I samrœmi við nefnda samþykkt gjörði 
stjórnarnefndin þá ályktan, á fundi hinn 11. Júlí 1899, að reyna að fá 
$6,000 styrk til skölastofnunarinnar í Winnipeg-bce og annarsstaðar í 
Canada áðr en hún ákvæði honum (skölanum) heimili í Winnipeg. Síð- 
an fól stjórnarnefndin tveimr moðlimum sínum að reyna að fá greindan 
styrk handa skólastofnaninni; en síðar tök annar þeirra, sóra Björn B ( 



8o 


Jónsson, sérstaklega að sér að gjöra fjársöfnunar-tilraunina. Hann 
kom til Winnipeg í þessum tilgangi í síðastliðnum Janúar-mán., og 
varði hér um bil hálfum mánuði í tilraunir að fá hina ákveðnu upphæð 
til skölastofnunarinnar. Á fundinum 1. Fehrúar skýrði séra Björn B. 
Jónsson frá árangrinum af starfi sínu, og var hann sá, að einungis um 
$1.600 væri fengnir í allt í loforðum sem styrkr til skólans, ef honum 
yrði ákveðið heimili í Winnipeg. Siðar fékk hann $250 í loforðum í við- 
böt. Hann (séra B. B. Jönsson) lét það álit sitt í ljósi við nefndina, 
eftir að hafa talað við fjölda af helztu mönnum Winnipeg-bœjar um 
þetta mál, að ekki myndi verða hœgt að fá nema um $2,000 styrk hjá 
hinum ensku-mælanda hluta bœjarbúa; þeir vildi yfir höfuð ekki leggja 
mikið í sölurnar til þess að skölinn yrði stofnaðr í bœnum, af því að þar 
væri nú þegar svo margir lærðir skólar. Sökum þess að íbuarnir í bœn- 
um, sem talað var um að stofna skólann í, tóku svona dauft í málið, 
áloit stjörnarnefndin ekki tiltœkilegt að kosta til að gjöra fjársöfnunar- 
tilraunir í austrfylkjum Canada. Af þessum astœðum hefir nefndin 
ekki ákveðið skólanum heimili í Winnipeg, og engar ráðstafanir gjört 
til að löggilda skólastofnanina undir lögum Manitoba-fylkis. Stjórnar- 
arnefndin hefir ekki haft neina astceðu til að alita, að íbuar nokkuis 
annars bœjar, livorki í Manitoba né Norðr-Dakota, sem tiltök væri að 
stofna skólann í, myndi fáanlegir til að veita skolanum þann styrk, er 
nefndin teldi nœgilegan, og hefir þess vegna engar ráðstafanir gjört til 
að leita eftir styrk annarsstaðar en í Winnipeg í því skyni að ákveða 


skólanum þar heimili, o. s. frv. 

Stjörnarnefndin leggr fram á þessu kirkjuþingi nákvæmar reikn- 
ings-skýrslur um allt ástand skolasjoðsins. Jafnaðarreikningrinn sýnir, 
að skölasjóðrinn er nú $6,048,91 að upphæð. Hann hefir aukizt $299.24 
á fjárhagsárinu og kostnaðr hans var $59.90. Gjafir til sjóðsins á árinu 
voru að eins $11.00, og virðist óhjákvæmilegt, að þingið gjöri einhverjar 
nýiar ráðstafanir til þess að almenningr leggi fé í sjóðmn.svo hann vaxi 
meira. Að stjörnarnefndin ekki hefir gjört nemar tilraumr til að safna 
gjöfum í sjöðinn ineðal íslendinga síðastliðið fjarhagsar orsakast ai þvi, 
að það álit kom fram eindrpgið á síðasta kirkjuþingi, að slikar tilraumr 
mvndi árangrslausar þar til búið væri að ákveða skolanum heimiii. 
Stjórnarnefndinni hefir tekizt að uppfylla þá ósk fyrn kirkjuþinga, að 
koma miklu af skölasjoðnum í útlán gegn beztu fasteignarveðum _og 
minnka fé það, er liggr í bönkum gegn vöxtum. Pað er ohætt að segja, 
að sjóðrinn er eins vel tryggðr í heild sinni og unnt er með sjóð, scm 

lánað er úr gegn háum vöxtum. , 

(Framhald í næsta blaði.) 


EIMREIÐIN", eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta timantið á ís- 
lenzku Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 ets. hvert heiti. 
Fæst hjá H. S. Bar dal, S, Bergmann o. fl. ______ 

ÍSAFOLD“, iang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
í’Ameriku $1. 50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave„ Winmpeg, er utsolumaðr. 

VERÐI LTÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrit ['eirra séra Jóns Iíelgasonar 
óg Haralds Níelssonar i Reykjavik — til sölu í bókaverzlan Haildors S. Bardals 
í Winnipeg og kostar 6o cts.___ 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 


